WicipediA 


Swedeg 


Iaith Sweden yw'r Swedeg. Fe'i siaredir mewn ardaloedd 
ar arfordir de-orllewinol Y Ffindir hefyd, a chan 
ymfudwyr a'u disgynyddion yn Awstralia a Gogledd 
America. Mae'n perthyn i gangen ogleddol yr ieithoedd 
Germanaidd, ynghyd â Daneg, Norwyeg , Islandeg a 
Ffaröeg. Mae hi'n iaith swyddogol yn Sweden a'r Ffindir 
(ynghyd â'r Ffinneg). 

Orgraff 


Ysgrifennir y Swedeg gyda gwyddor Lladin, sydd 
defnyddio 29 llythyren yn draddodiadol: 



Swedeg (svenska) 

Siaredir yn: 

yr Sweden a'r Ffindir | 

Parth: 

Gogledd Ewrop 

Cyfanswm o 
siaradwyr: 

c. 9 miliwm 

Safle yn ôl 
nifer 

siaradwyr: 

74 

Achrestr 

ieithyddol: 

Indo-Ewropeaidd 

Germaneg 

Gogledd Germaneg 
Dwyrain Llychlyn 
Swedeg 

Statws swyddogol 

laith 

swyddogol yn: 

Sweden (de facto ) 

Y Ffindir 

Estonia (Noarootsi yn Unig) 
Yr Undeb Ewropeaidd 


Cyngor y Gogledd 

Rheolir gan: 

Sprâkrâdet (Sweden) 
Institutet för de inhemska 
sprâken (Y Ffindir) 

Codau iaith 

ISO 639-1 

sv 

ISO 639-2 

swe 

ISO 639-3 

swe 

Gweler hefyd: 

laith - Rhestr ieithoedd 







Map yn dangos tiriogaeth yr iaith 

Swedeg 



A rgraffiad Swed eg Wicipedia, y 
gwyddoniadur rhydd 



Eginyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwyychwanegu ato (https://cy.wikipedia.Org/w/ 


index.php?title=Swedeg&action=edit). 



ff Eginyn erthygl sydd uchod am Sweden. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.or 
g/w/index.php?title=Swedeg&action=edit) 


Wioidur Chwiliwch am swedea 

f .-1 u| • « - 

yn Wiciadur. 


Wedi dod 0 "https://cy.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Swedeg&oldid=5673512" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 4 Gorffennaf 2018, am 19:34. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau_Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 






























